Ailgyfeirio post mewn 





y daflen gyda'r ffurflen hon. 


© A oes gennych chi'r ffurflen gywir? 





Stamp 
dyddiad 


At Ddefnydd y Ganolfan 
Ailgyfeirio yn Unig 


amgylchiadau arbennig 


Am ragor o wybodaeth am ein gwasanaeth Ailgyfeirio, prisiau cyfredol ac am yr 
amodau a thelerau, ewch i royalmail.com/redirection, i gael copi papur, gweler 





Ffurflen Gais Ailgyfeirio Amgylchiadau Arbennig y Post Brenhinol 
26 Mawrth 2018 


Dylid defnyddio'r ffurflen hon wrth ymgeisio am Ailgyfeirio ar ran rhywun sydd wedi marw neu y mae gennych chi atwrneiaeth, dirprwyaeth neu awdurdod cyfreithiol tebyg ar ei gyfer. 


Os byddwch chi angen ailgyfeirio'r post ar gyfer mwy na 2 berson o ac i'r un cyfeiriadau, rhowch enwau llawn a dyddiadau geni pob person ar ddalen wahanol o bapur. Byddwn hefyd angen 


prawf hunaniaeth perthnasol fely disgrifir yn ein hamodau a thelerau. 


€) Defnyddiwch BRIFLYTHRENNAU ac inc glas neu ddu i ateb eich cwestiynau. 


o O ac i ba gyfeiriadau yr hoffech chi ailgyfeirio post? 


*Hen gyfeiriad - o ble yr hoffech chi ailgyfeirio'r post? 


*Cod Post 


Eich (yr ymgeisydd) manylion cyswllt llawn 


vaich rhif ffôn symudol 


Eich cyfeiriad e-bost 


Rydym yn anfon llythyr cydnabyddiaeth atoch pob tro. Os nad ydych eisiau i ni gynnwys y cyfeiriad 
newyddynyllythyr, nodwch 'X' yn y blwch hwn. 

Sylwer: byddwn hefyd yn anfon llythyr diogelwch i'r hen gyfeiriad a fydd yn dangos enwau'r 
holl bobl yr ydych chi eisiau ailgyfeirio eu post. Fodd bynnag, ni fydd yn dangos y cyfeiriad 
newydd. 


9 Enwau 


Eich enw a'ch manylion (y person sy'n gwneud cais am Ailgyfeirio) 


*Teitl(Mr, Mrs, Msacati) *Enw cyntaf llawn Llythrennau canol 


*Dyddiad geni 


Rhaidichifodyn 18 oed oleiaf 


Manylion y person yr hoffech ailgyfeirio ei bost 


*Teitl(Mr, Mrs,Msacati) *Enw cyntaf llawn Llythrennau canol 


*Cyfenw 


Nodwch 'X' yn y blychau priodol. 
A ydych chi eisiau i ni ailgyfeirio pob amrywiad o'r enwau cyntaf? Er enghraifft Susan, Sue. 
(I ailgyfeirio pob fersiwn o gyfenw bydd angen i chi restru pob un ar wahân.) 


Dwi'n ymgeisio am Ailgyfeirio ar ran rhywun: 


Sydd wedi marw. Rydym angen gweld y dystysgrif marwolaeth wreiddiol neu'r 

dystysgrif marwolaeth dros dro neu gopi swyddfa (gellir cael hyn o'r Gofrestrfa 
Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau). Rydym hefyd angen gweld prawf 

hunaniaeth yn enw'r sawl sy'n ymgeisio, fely nodir yn adran 8. 


NEU 


Mae geni atwrneiaeth, dirprwyaeth neu awdurdod cyfreithiol tebyg ar ei gyfer. 
Rydym angen gweld copi o'r atwrneiaeth, dirprwyaeth neu awdurdod cyfreithiol 
tebyg wedi ei ardystio gan gyfreithiwr, ynghyd â phrawf hunaniaeth yn enw'r sawl 
sy'n ymgeisio, fely nodwyd yn adran 8. 


@ Rhaid cwblhau'r cwestiynau a ddynodir gyda *. 


€) I wirio fod codau post yn gywir, gallwch droi at ein gwefan ar 
royalmail.com/find-a-postcode 


*Cyfeiriad newydd - i ble yr hoffech chi ailgyfeirio'r post? 


*Cod Post 


Rhif ffôn llinell tir yn y cyfeiriadnewydd 


A fydd yna gi yn y cyfeiriadnewydd hwn? 
Mae hyn er mwyn sicrhau bod ein staff danfon yn 
gwybod acyn gallu danfon post yn ddiogel. Nodwch 
gydag ‘X’. 


Bydd Na fydd 


@ Ni allwn ailgyfeirio post o gyfeiriad aml-ddeiliadaeth fel cartref nyrsio, tŷ llety, gwesty neu neuadd 
breswyl. 

@ Os na allwn ddanfon eitem i'r cyfeiriad newydd am ba bynnag reswm, byddwn yn ei dychwelyd at 
yr anfonwr gyda'r cyfeiriad newydd arni. Mae hyn yn golygu na allwn warantu y bydd y cyfeiriad 
newydd yn parhau i fod yn gyfrinachol. 


@ Mae'n drosedd i ailgyfeirio'r post heb awdurdod priodol. 


*Cyfenw 


A ydych chi hefyd eisiau ailgyfeirio eich 


postchio aci'r un cyfeiriadau? Ydw 


Nac ydw 


Manylion yr ail berson yr hoffech ailgyfeirio ei bost 


*Teitl mr, Mrs, Msacati) *Enw cyntaf llawn Llythrennau canol 


*Cyfenw 


Na, dim ond yr union enwau a restrwyd sydd angen eu 
hailgyfeirio. 


Ydw 


Dwi'n ymgeisio am Ailgyfeirio ar ran person arall: 


Sydd wedi marw. Rydym angen gweld y dystysgrif marwolaeth wreiddiol neu'r 

dystysgrif marwolaeth dros dro neu gopi swyddfa (gellir cael hyn o'r Gofrestrfa 
Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau). Rydym hefyd angen gweld prawf 

hunaniaeth yn enw'r sawl sy'n ymgeisio, fely nodir yn adran 8. 


NEU 
Mae geni atwrneiaeth, dirprwyaeth neu awdurdod cyfreithiol tebyg ar ei gyfer. 
Rydym angen gweld copi o'r atwrneiaeth, dirprwyaeth neu awdurdod cyfreithiol 


tebyg wedi ei ardystio gan gyfreithiwr, ynghyd â phrawf hunaniaeth yn enw'r sawl 
sy'n ymgeisio, fely nodir yn adran 8. 


o Am faint o amser ydych chi eisiau ailgyfeirio post? 
Nodwch 'X' yn y blychau priodol. 


Dechrau ar y dyddiad 


*Pryd ydych am i'r Ailgyfeirio ddechrau? hwn: 


neu stopio ar y dyddiad 


*Ailgyfeiriwch y post am: 12mis 6mis 3mis hwn; 


o Sut fyddwn yn defnyddio'r data 


Efallai y byddwn yn pasio enw a chyfeiriad rhywun sydd wedi marw i sefydliadau erailli atalrhagor o bostrhag cael ei anfon. Byddwn hefyd yn pasio'r manylion cais hyn a gwybodaeth 
am statws eich Ailgyfeirio i sefydliadau er mwyn atal twyll ac/neu wyngalchu arian. Dan y gyfraith, rhaid i ni basio eich manylion Ailgyfeirio ymlaen i'r Adran Gwaith a Phensiynau ac i 
Awdurdodau Lleol, er mwyn iddynt allu diweddaru eu cofnodion. Ceir rhagor o wybodaeth am y defnydd o'ch data yn yr amodau a thelerau Ailgyfeirio hefyd. 


ÔO Eich Taliad 


I weld y prisiau cyfredol, ewch i royalmail.com/redirection. Mae pris y gwasanaeth yn seiliedig ar: 


© Hyd y gwasanaeth yr ydych ei eisiau © Ble mae'r cyfeiriad newydd © Nifer y cyfenwau gwahanol 
naill ai: naillai yn: Bydd cyfenwau gwahanol (yn cynnwys cyfenwau dwbl) yn 
iZmis'neu Y Deyrnas Unedig neu arwain at ffi ychwanegol, er enghraifft: 
misihau Yr Undeb Ewropeaidd neu . Ar gyfer Sarah Wright bydd angen talu 1 ffi 
3mis Gweddilly Byd . Ar gyfer Sarah Wright a Sarah Wright-Philips bydd angen 


talu 2 ffi 


. Ar gyfer Sarah Wright, Sarah Philips a Sarah Wright- 
Philips bydd angen talu 3 ffi 


@ Eich Cytundeb 


Os nad ydych chi (yr ymgeisydd) yn llofnodi'r ffurflen, ni allwn brosesu eich cais. 


Trwy lofnodi'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno i amodau a thelerau'r Gwasanaeth Ailgyfeirio Defnyddwyr, felly darllenwch 
nhw yn ofalus o flaen llaw. Gallwch weld yr amodau a thelerau ar royalmail.com/redirection, ble gallwch hefyd weld dolen i'n 
polisi preifatrwydd y cyfeirir ato ynddynt. I gael copi papur o'r amodau a thelerau neu'r polisi preifatrwydd, gweler y daflen 
gyda'r ffurflen hon. 


Disgrifir sut fyddwn yn defnyddio'r data a ddarperir ar y ffurflen hon yn ein hamodau a thelerau. Gall hyn gynnwys defnyddio 
manylion pob person a enwir ar y ffurflen hon i helpu i ataltwylla gwyngalchu arian fel sy'n ofynnol dan y gyfraith. 


o Dyma'r prawf hunaniaeth rydym ei angen er eich diogelwch 
Gallwch ymgeisio trwy'r post neu mewn cangen o Swyddfa'r Post?, gweler y daflen am fanylion. 
Os nad yw'r sawl sy'n gofyn am yr Ailgyfeirio hefyd eisiau ailgyfeirio ei bost byddwn angen y prawf hunaniaeth canlynol: 








*Nodwch 'X' yn y blwch priodol. *Nodwch 'X' yn y blwch priodol. 
cys Ymgeisio trwy'r anfonwch at Royal Mail Redirection Centre, Trent 

Ymgeisio mewn Swyddfa'r Post? Pa y House, Media Way, STOKE-ON-TRENT ST1 5ST 

1 prawf cyfeiriad newydd dilys o'r rhestr hon wedi dyddio yn y 6 mis diwethaf: 1 prawf cyfeiriad newydd dilys o'r rhestr hon wedi dyddio yn y 6 mis diwethaf: 

L] Bil cyfleustodau gwreiddiol (NID E] Cyfriflen morgais wreiddiol K| Bil cyfleustodau gwreiddiol (NID Ll Cyfriflen cerdyn credyd wreiddiol 
cyfriflen neu fil ffôn symudol/ LI cyfriflen neu lyfr cyfrif banc neu cyfriflen neu fil ffôn symudol/ L Cyfriflen morgais wreiddiol 
cerdyn siop/talu a argraffwyd o'r gymdeithas adeiladu gwreiddiol cerdyn siop/talu a argraffwyd o'r | Cyfriflen cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu 
rhyngrwyd) rhyngrwyd) wreiddiol 

L] Cyfriflen cerdyn credyd wreiddiol A 

AC Prawf enw'r person sy'n gwneud cais am Ailgyfeirio: 


1 ffurf ddilys o brawf enw ar gyfer y person sy'n ymgeisio am yr Ailgyfeirio o'r 


O Taliad trwy siec — Rhaid i'r siec fod yn enw'r sawl sy'n gofyn am Ailgyfeirio. Os oes yna atwrneiaeth, 
rhestr hon: 


dirprwyaeth neu awdurdod cyfreithiol tebyg, gall y siec fod yn enw'r sawl mae'r Ailgyfeirio ar ei gyfer, 





aryr amodfodyr atwrneiaeth, dirprwyaeth neu awdurdod cyfreithiol tebyg wedi ei ddisgrifio ar y 
Ll Cerdyn credyd/debyd L Trwyddedyrru — cerdyn llun siec. Os ydych chi'n gyfreithiwr gallwch dalu yn defnyddio siec cyfreithiwr. Sieciau yn daladwyi Grŵp 
yfr banc/cymdeithas adeiladu erdyn adnabod aelod wladwriaeth yr y Post Brenhinol Cyf. Rhaid i'r ddogfen atwrneiaeth, dirprwyaeth neu awdurdod cyfreithiol tebyg 
CI Llyfrbanc/cymdeithasadeiladu _ [] Cerdyn adnabod aelod wladwriaeth yr UE 
E] ddangos eich enw chi. 
Pasbort 
A A 
LI Tystysgrif marwolaeth wreiddiol NEU L Dogfen atwrneiaeth, dirprwyaeth Ll MON men NEU Ll AU GU 
neu dystysgrif marwolaeth dros neu awdurdod cyfreithiol tebyg MI k a ymn ` Man un 7 cy a Tan. yg 
dro (neu gopi swyddfa ardystiedig) a ardystiwyd gan gyfreithiwr mneirwelecinalreeia[r (neu gopi EEVEE ER Cire 
(neu gopi swyddfa ardystiedig) swyddfa ardystiedig) (neu gopi swyddfa ardystiedig) 
Cadwch gopi o'r holl ddogfennau a anfonwch atom. Cyfanswm y dogfennau a amgaewyd: Fe ddychwelir yr holl ddogfennau atoch. 
@ Er eich diogelwch, bydd angen i ni wirio eich hunaniaeth i sefydlu eich Atgyfeirio. Rydym angen @ Os ydych chi'n gyfreithiwr yn gweithredu fel cynrychiolydd personol, rydym angen gweld y 
gwahanol fathau o brawf hunaniaeth yn ddibynnol ar sut ydych chi'n ymgeisio ac os oes angen gwreiddiol neu gopi swyddfa/ardystiedig o'r Grant Profiant neu'r Grant Llythyrau Gweinyddu a 
ailgyfeirio eich post chi hefyd. Rhaid i'r prawf hunaniaeth fod o'r eitemau a restrwyd uchod, nid thystysgrif marwolaeth. 


oes unrhyw eitemau eraill yn dderbyniol. 


Os yw'r sawl sy'n gofyn am yr Ailgyfeirio eisiau ailgyfeirio ei bost, mae'r gofynion hunaniaeth yr un fath ag uchod, ac eithrio prawf adnabod y cyfeiriad, 
sy'n gorfod bod yn gysylltiedig â'r HEN gyfeiriad. 


At ddefnydd cangen Swyddfa'r Post yn unig - Rhaid cwblhau pob adran 


Rhaid i chi wirio pob un o'r canlynol: nodwch i gadarnhau 


Faint o gyfenwau gwahanol Swm a dalwyd £ . 
Stamp dyddiad ar y blaen 


Nodwch i gadarnhau y gwelwyd prawf hunaniaeth - peidiwch ag anfon prawf hunaniaeth ‘Cyfeiriadau’ - Adran 2 


da'r ffurflen h 
y cwsmer gyda'r ffurflen hon nwa- Adran3 
Prawf enw gwreiddiol Chi, yr ymgeisydd dros 18 oed - Adran 3 
'Dyddiadau'- Adran 4 
Prawf cyfeiriad gwreiddiol wedi ei ddyddio yn ystod y chwe mis diwethaf (Dyddiad dechrau mewn 5 niwrnod gwaith) 9826 2162 054 


'Llofnod' - Adran 7 
Prawf Hunaniaeth yr Ymadawedig/Atwrneiaeth (angen 1) Dyroddwyd derbynneb Horizon 



























































Gwelwydy dystysgrif marwolaeth wreiddiol Cod cangen 
Gwelwyd yr atwrneiaeth, dirprwyaeth neu awdurdod cyfreithiol tebyg gwreiddiol Rhif Adnabod Defnyddiwr 
POL Horizon 


Ffurflen neu ddalen ychwanegol wedi ei hatodi yn achos enwau ychwanegol Danfonwch yn DDYDDIOL i'r Ganolfan Ailgyfeirio yn defnyddio ENV2130ST yn unig. 


Peidiwch â chofnodi manylion unrhyw brawf hunaniaeth, na chardiau credyd Rhowch stamp dyddiad ar dudalen flaen y ffurflen. 


neu fanc ar y ffurflen. 





Ffurflen Gais Ailgyfeirio Amgylchiadau Arbennig y Post Brenhinol 26 Mawrth 2018. Mae Post Brenhinol a'r Groesffurf yn nodau masnach cofrestredig i Grŵp y Post Brenhinol Cyf. Grŵp y 
Post Brenhinol Cyf, cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr, rhif 4138203, swyddfa gofrestredig: 100 Victoria Embankment, Llundain, EC4Y OHA. © Grŵp y Post Brenhinol Cyf 2018. Cedwir pob 
hawl. 


